Mina'ðarrit til stuðnings lcirlcju og kristindómi íslendingo. 
gcfið út af hinu ev. lút. lcirlcjufélagi Isl. í Vestrheimi. 



RITSTJÓRI JÓN ISJARNASON. 


16. árg. 

WINNIPEG, MAÍ 1901. 

Nr. 3 - 


Símoii Pétr opinberlegíi afleystr ojí a'ð nýju 
settr inn í postula-cmbættið. 

þýSing þess fyrir oss og kristna kirkju á öllum tímum. 

PRÉDIKAN, 

flutt af ritst. ,,Sam.“ í Fyrstu lút. kirkju í Winnipcg 
síðastl. ‘2 sd. eftir páska. 

Texti: Jóh. 21, 15—22. 


GuSspjallskafli þessi er áframhald sögunnar um opinber- 
an Jesú fyrir lærisveinunum á strönd Genesaretvatns í Gal:- 
leu. Og sést hér, aö þegar hann í það skifti opinberaðist 
þeim—í þriðja sinn eftir upprisuna fyrir heilum hópi þeirra—, 
þá var það ekki að eins í þeim tilgangi, aö brýna fyrir þeim 
öllum skyldu postula-embættisins, þá miklu, helgu skyldu, 
að veiða menn úr djúpi dauðans inn í guðs ríki, heldr 
líka í öðrutn tilgangi, sem aðallega snerti einn einasta 
þeirra, Símon Pétr.—,,P'ariö og segið lærisveinum hans og 
Pétri, að hann fari á undan yðr til Galíleu. þar munuð þér 
sjá hann, eins og hann sagði yðr. “ þannig talaði engillinn í 
grafarþrónni, þar sem líkami Jesú hafði legið, við konurnar 
á páskadagsmorguninn. Með þessi skilaboð áttu þær tafar- 
laust að fara til lærisveinanna. Festum huga vorn allra 
snöggvast við þessi orð : ,,Segiö lærisveinum hans og Pctri. “ 
Jtað er eins og þar sé út frá því gengið, að Pétr sé ekki þá 
einn af lærisveinunum, að hann heyri ekki lengr til þeim hópi. 







Énda mátti svo virðast, að ineð hinni grátlegu afneitunar- 
synd, sem sá maðr lenti í á skírdagskvöld í öndverðri píslar- 
sögu Jesú, heíði hann hrapað útúrtign postula-embættisins. Og 
hvernig sem aörir kynni að líta á það hrösunar-slys, J>á er víst 
enginn vafi á því, að Pétri sjálfum með sársauka íðrunarinnar 
í hjartanu hefir fundizt, að hann með öllu væri búinn að 
fyrirgjöra rétti sínum til þeirrar há-virðulegu stöðu. Til þessa 
tekr hin guðlega nærgætni tillit í boðskap engilsins til kvenn- 
anna. þær eiga að láta lærisveinana, líka Pétr, og hann um 
fram allt, vita um fagnaðaratburðinn, sem orðinn var, upprisu 
meistarans, og þar af leiðandi væntanlega samfundi hans og 
þeirra. Og svo er þá Jesús nú, þegar hann birtist lærisvein- 
unum við strönd Genesaretvatns í Galíleu, með fram, og jafn- 
vel um fratn allt, þangað kominn Pétrs vegna. Hann er viö 
j?essa samfundi að hugsa um lærisveinahópinn sein heild og 
Pétr sérstaklega. Svo þýðingarmikið sem efnið í fyrra hluta 
sögunnar um þessa opinberan frelsarans er út af fyrir sig, 
hinn yfirnáttúrlegi fiskidráttr og máltíðin á ströndinni, þá er 
]?að J>ó í rauninni að eins undirbúningr undir þann atburð, 
sem kemr fram í síðara hluta sögunnar, þeim hluta hennar, 
sem nú er texti vor. það sést hér, að aðal-tilgangr þessarar 
opinberunar Jesú hefir verið sá, að setja Pétr aftr opinberlega 
inn í postula-einbættið. Bæði fiskidráttar-undrið og máltíð- 
ar-veitingin var lærdómsríkt og dýrmætt líkingarmál, seni 
hlaut að hafa stór-mikla þýðing fyrir lærisveinana alla í trúar- 
legu tilliti. Allir sameiginlega eru þeir með þ>ví hvorutveggja 
hátíðlega, inildilega, átakanlega minntir á hina almennu kristi- 
legu lærisveinsskyldu og hina sérstöku postulaskyldu, þá 
skyldu.að bjarga öðrum rnönnum úr andlegum voða.þá skyldu, 
að hjálpa syndmœddum sáluin til lífsins í guði, og síðan að 
nœra hið nýja líf þeirra sömu inanna ineð hinni alsönnu and- 
legu fœðu frá frelsaranum, svo J>eir gæti tekið eðlilegum og 
guði velj>óknanlegum trúarJ>roska æ meir og meir eftir J>ví, 
sem tímar liði fram. Og jafnframt eru þeir með hvoru- 
tveggja þessu teikni, fiskidrættinum og máltíðinni, á J>að 
minntir, að þrátt fyrir J?að þótt hér sé um afar víðtœkt og 
ervitt skyldustarf að rœöa, og ]>rátt fyrir J>að J>ótt J>eir viti af 



ákaflega miklum veikleik hjá sjálfum sér, þá þurfi j?eir þó 
engu aö kvíöa, vegna þess að í raun og veru sé það ekki þeir, 
lærisveinarnir, postularnir, sem vinni þetta verk. Hann 
meistarinn }?eirra, Jesús upprisinn frá dauðum, hinn guðlegi 
mannkynsfrelsari Kristr, standi á hak við J;á; hann sé J>að, 
sem sendi þá út, stýri verki þeirra, hjálpi þeim í því verki til 
sigrs. I rauninni hafi þeir ekkert annað að gjöra en að 
treysta honum og hlýða rödd hans samvizkusamlega. þá 
muni allt vel fara. þá sé þeim sigrinn vís. Upp á eigin býti 
höfðu þeir setið heila nótt úti á hinu fiskauðga vatni og ekkert 
veitt. En óðar en hann kom til sögunnar og þeir köstuðu út 
neti sínu eftir hans orði á þeim bletti, sem hann benti þeiin á, 
hœgra megin við skipið, þá inniluktu þeir í neti sínu stór-mikla 
fiskimergð. Og áðr en þeir höfðu neitt hið minnsta matar- 
kyns var þeim af hans völdum búin máltíð þar uppi á strönd- 
inni. Var ekki með þessu hvorutveggja ómótmælanlega sýnt, 
að óhætt væri fyrir þá alla að treysta honum, trúa Jesú fyrir 
persónulegum lífsþörfum sínum á ókominni tíð? og þá eigi síðr 
trúa honum fyrir lífi sínu, þegar þeir framvegis væri að vinna 
að því í hans nafni að veiða menn inn í guðs ríki og nœra og 
styrkja trúarlíf þeirra eftir að búið væri að bjarga þeim þangað 
á land upp úr dauðadjúpinu ? J)essa lexíu var þeim öllum 
lífsnauðsynlegt að fá á þessu skeiði æfi þeirra. Og þó engum 
eins nauðsynlegt og Pétri. því sökum hinnar stórfelldu, 
hryggilegu hrösunar, sem hann hafði hent, fann hann vissu- 
lega enn meir og sárar en þeir allir hinir til óverðugleika síns 
til þess að vera postuli Jesú. Og þótt allir víst treysti sjálfum 
sér lítið, þá treysti hann sér þó eflaust af sömu orsök minnst 
allra Hann þurfti öllum fremr á þeirri hughreysting og 
hjartastyrking aö halda, sem lá í fiskidráttar-kraftaverkinu og 
máltíðarveitingunni. Hans vegna um fram allt lét þá Jesús 
líka hvorttveggja það verklega líkingarmál fram koma til und- 
irbúnings samtali því, er hann á við hann í áframhaldi sög- 
unnar í núveranda texta vorum. 

Víst er nú Jesús áðr en en hér er komið í sögunni búinn 
að taka þennan syndfallna lærisvein sinn til náðar. ])egar 
þeir tveir lærisveinar, sem Jesús opinberaðist á Emmaus- 



36 


gongunni, komu aftr á páskadagskvöld inn til Jerúsalem, 
fagnandi út af J?ví, sem fyrir þá haf'öi komiö, þá er af félögum 
þeirra samansöfnuöum heilsa'ö upp á þá með þessum orðum: 

,.Drottinn er sannarlega upprisinn og hefir birzt Símoni. “ 
Og j?ó að ekkert sé frekar um þá opinberan getið í guðspjalla- 
sögunni, þá staðfestir þó Páll postuli það mál í i. Kor. 15, 5, 
er hann tekr það fram, að Kristr hafi séðr verið af Kefasi, 
sem er hebreska nafnið á Pétri postula, og þar eftir af postul- 
unum öllum. Símoni Pétri hlotnast sú miskunn og sá heiðr, 
að fá að sjá Jesúm eftir upprisuna f}’rstr allra lærisveinanna. 
Öllum skilst, hvernig stóð á þeirri sérstöku náðarveiting hon- 
um til handa. Hann þurfti svo óendanlega mikið á frelsaran- 
um að halda persónulega til sín. það átti enginn eins bágt 
og hann, því þaö hafði enginn syndgað eins og hann. Auð- 
vitað hefir sú opinberan þá }?ýtt það, að Jesús hefir veitt læri- 
sveini þessum uppreisn, fyrirgefi'ö honum syndafall hans, full- 
komlega tekið hann í sátt við sig. Eða öllu heldr látið hann 
einslega með blíðum kærleiksatlotum vita um það, að hann 
þegar áðr væri tekinn til náðar. því á því er enginn vafi, a'ð 
jafnvel áðr en Jesús dó, jafnvel undir eins og hann leit til 
Pétrs í hallargarði œðsta prestsins með því angrblfða augna- 
ráði, sem leiddi til hinnar sáru og hjartanlegu iðrunar, hefir 
hann verið búinn að veita honum fullkomna fyrirgefning. En 
þó að Pétr þannig áðr væri að fullu og öllu tekinn til náðar af 
Jesú einslega, þá var þó nauðsynlegt Pétrs vegna og lærisvein- 
anna hinna vegna, að fram kœmi opinber og hátíðleg yfirlýs- 
ing því viðvíkjandi frá frelsaranum. Og þá yfirlýsing fær 
hatin og þeir og allr heimrinn með því, er gjörist f söguþætti 
texta vors. Hefði slík opinber yfirlýsing ekki fengizt, þá iná 
telja alveg vfst, að Pétr, þótt hann vissi vel af því, að Jesús 
var búinn að fyrirgefa honum synd hans, hefði aldrei árætt að 
ganga að hinu fyrirsetta postulastarfi sínu, og í annan stað 
það, að félagsbrœðr hans, lærisveinarnir hinir, hefði ekki heldr 
þorað að trúa honum fyrir því starfi með sér í framtíðinni, að 
eg nú ekki nefni það að vera höfuðmaðrinn í þeirri starfsemi,. 
hinn fremsti á meðal postulanna, eins og hin upphaflega köll- 
un Jesú til hans virtist benda-til að hann ætti að verða og eins 



37 


og postulasagan sýndi aö hann varð í reyndinni. Hér var 
maSr, sem á sínum tíma haföi tekiö við ábyrgðarmiklu opin- 
beru embætti í kristinni kirkju. Hann hafði með afneitan 
sinni hvað -eftir annað endrtekinni drýgt hræðilega synd. Sú 
synd var lærisveinunum hinum öllum kunn. Og með henni 
var ekki að eins svartr blettr kominn á hann, heldr líka urn 
leið skugga varpað yfir trúarmál kristindómsins yfir höfuð. 
Synd hans hefði um allan hcimsins aldr verið opinbert 
hneyksli, af þ>ví að hann var í þeirri háu stöðu.sem hann var, 
hefði Jesús látið sér nœgja þá fyrirgefning, setn hann var bú- 
inn að veita honum einslega áðr. Pétr þurfti líka opinber- 
lega að korna fram sem iðrandi maðr og opinberlega að vera 
tekinn til náðar og opinberlega að nýju að vera settr inn í 
postula-embættiö. Með því einu móti varð hjá því komizt, að 
hið opinbera syndafall Pétrs yrði framvegis að hneyksli í aug- 
um trúaðra og vantrúaðra manna. 

Og svo vildi þá drottinn vor Jesús Kristr auðvitað, að 
framkoma hans við þetta tœkifœri skyldi veröa safnaðarlýðn- 
um hans á öllum tímum og öllum stöðum ógleymanleg lexía 
til lærdóms. að því er það snertir, hve varlega og samvizku- 
samlega yröi að fara rneð kennimanns-embættið í kirkjunni. 
])að sést hér skýrt, að þegar einhver kirkjulegr emhættismaðr, 
prestr eða einhver annar opinber kennari eða starfsmaðr í 
kirkjunni, hefir drýgt einhverja þá synd, sem réttilega er tal- 
in hneyksh, þá—svo framarlega sem hann vill vera og á að 
geta verið í þeirri virðingarstöðu framvegis — lætr drottinn sér 
ekki nœgja, að hann einslega með sjálfum sé iðrist þeirrar 
syndar og leiti einslega fyrirgefningar á henni. Drottinn 
heimtar þar enn meira, heimtar það, að maðrinn játi synd 
sína opinberlega frammi fyrir söfnuðinum. Og ef sú játning 
ber vott um sanniðranda, syndhatanda, guðelskanda hugar- 
far, þá er það heilög skylda safnaðarins að veita hinum synd- 
fallna embættismanni í drottins nafni fullkomna fyrirgefning á 
hneykslan þeirri, er hann hefir gjöri sig sekan í. því guð fyr- 
irgefr áreiðanlega öllum sanniðrandi mönnum sérhvað eina, 
sem þeir hafa rnisbrotið. Og sú fyrirgefning verðr þá líka að 
veitast opinberlega. En þó að slík fyrirgefning sé opinber- 



38 


lega veitt, þá leiðir þó engan veginn endilega af ]m,að sá hinn 
sami maðr sé aftr hiklaust settr aö nýju inn í kirkjulegt em- 
bætti, gamla embættið sitt eða eitthvert annað nýtt. Synd- 
in, sem drýgð hefir verið, getr verið þess eðlis, að enda þótt á 
henni sé fengin fullkomin fyrirgefning, þá getr þó maðrinn 
ekki hennar vegna að ósekju fyrir málefni drottins verið í 
þeirri stöðu, að minnsta kosti ekki í bráð, og ef til vill aldrei 
framar á æfi sinni. Og sé maðrinn í raun og veru sanniðr- 
andi, þá lætr hann sér ekki detta í hug að veia í þeirri stöðu, 
lengi vel, ef til vill aldrei, þó að fólk kirkjunnar almennt ekki 
kynni að hafa neitt á móti því. 

það kemr hér til greina eitt allsherjar lögmál, sem guð 
sjálfr hefir sett viðvíkjanda syndinni og syndafyrirgefningunni. 
Mörg synd er þess eðlis, að menn verða nauðugir viljugir að 
bera þung gjöld hennar, marg-oft æfilangt, líka eftir að þeir 
út af henni hafa með iðranda hjarta snúið sér til drottins, 
beðið fyrirgefningar á henni og fengið hana fullkomna. Hinn 
iðrandi ræningi á krossinum er óðar tekinn til náðar af frels- 
aranum, þegar hann snýr sér biðjandi til hans. Á sama 
augnabliki er syndin hans algjörlega afmáð. En syndagjöld- 
in hérna megin halda áfram eins fyrir því, eða stór-mikill 
hluti þeirra: krossfestingar-kvölin hans líkamlega og svívirð- 
ingin í manna augum, sem þar með fylgdi. Hann er ekki 
frelsaðr af Jesú frá krossinum. Hann líðr og deyr á krossin- 
um með fyrirgefnum syndum. Margir eru þeir, grátlega 
margir, sem brjóta niðr líkamsheilsu sína með syndalífi sínu. 
Drottinn fyrirgefr þeim, ef þeir í hjartans alvöru leita hjá 
honum fyrirgefningar. En þó að þeir hætti að lifa í sinni 
gömlu synd, sem þeir að sjálfsögðu gjöra, ef fyrirgefningar- 
beiðnin hefir verið í fullri alvöru, þá er þó engan veginn sagt, 
að þeir fái aftr heilsuna, oft hér um bil víst, að hún fæst 
aldrei framar. þetta atriði syndagjaldanna heldr áfram út í 
dauðann. Guð gjörir þar ekkert kraftaverk. þetta almenna 
lífslögmál syndinni og syndafyrirgefningunni viðvíkjanda gjörir 
það í alla staði skiljanlegt, að inaðr í opinberri stöðu í krist- 
inni kirkju, sem drýgt hefir einhverja hneykslanlega synd, 
geti marg-oft ekki, þótt hann iðrjst af öliu hjarta og fái fyrir- 



39 


gefning af öllu hjarta opinberlega bæSi frá gu 5 i og mönnum, 
hneykslislaust og aö vilja drottins haldið sínu kirkjulega em- 
bætti sínu eftir það. Skiljanlega er þaS býsna sár syndahegn- 
ing,aS verá á þennan hátt leystr frá virSulegu embætt.i í kirkj- 
unni; en sá, sem fyrir því verSr, tekr því með auSmýkt, leggr 
sig undir þaS fúslega eins og hvern annan drottinlegan kross, 
svo framarlega sem hann í sannleika er iSrandi maðr og leitar 
fyrst af öllu guSs ríkis, hans réttlætis og hans dýröar. — 
Synd sú, sem Pétr hafði drýgt, var nú ekki þess eSlis, þótt 
hún væri mikil og grátleg, aS hennar vegna þyrfti hann endi- 
lega aS missa hiö kirkjulega embætti sitt fyrir fullt og allt. 
En hún var svo mikil, að til þess aS geta haldiS því embætti 
eftir sem áSr þurfti hann opinberlega aö vera af drottni tek- 
inn til náðar. ]>ar nœgSi ekki einsleg fyrirgefning. Hann 
sjálfr þurfti meira. HiS drottinlega málefni, hið kirkjulega 
embætti, krafðist meira. það þurfti að veita honum opinbera 
aflausn. Og það einmitt er það, sem Jesús veitir honum.þeg- 
ar saga texta vors gjörist. Og samfara þeirri aflausn er hann 
af Jesú opinherlega settr inn í postula-embættið með öllum 
þeitn skyldum og réttindum, setn þvt' háa kirkjulega embætti 
tilheyrðu. 

En veiti nú allir því vandlega eftirtekt, hvernig að einti 
leyti Jesús og að öðru leyti Pétr — hinn syndfallni, iðrandi 
lærisveinn — kemr fram við þessa hátíðlegu opinberu aflausn. 
I i o. kap. Jóhannesar guðspjalls standa þessi orð Jesú tví- 
tekin: ,,Eg em góði hirðirinn. “ Og þar fœrir hann líka 
með orðum sönnur á þtið mál, aö hann sé góöi hirðirinn, 
hinn alfullkomni, guðlegi sálnahirðir. Hann flutti lærisvein- 
um sínum þann boðskap nokkru áðr en hann gekk út í píslar- 
dauðann. En hér fœrir hann verklega sönnur á það mál með 
því, hvernig hann kemr fram andspænis Pétri, þegar hann 
nokkru eftir upprisu sína frá dauðurn er að veita honum opin- 
bera aflausn. Margir hefði búizt við því, að Jesús við það 
tœkifœri kallaði Pétr fram og spyrði hánn í heyranda hljóði, 
hvort hann kannaðist við afneitunarsyndina hryggilegu, sem 
hann hafði gjört sig sekan í. En hann gjörir það ekki,— þ. 
e. að segja: ekki beinlínis. Hann gjörir það óbeinlínis með 



40 


þvíhvað eftir annað aö spyrja hann um þaS, sem hann spuröi 
hann, hvort hann elskaöi sig. I þeim spurningum opinberast 
speki og kærleiksnærgætni hins góöa sálnahiröis. Hann fór 
svo vægilega meö hið særöa lærisveinshjarta sem mest getr 
hugsazt, án þess þó neitt hiö minnsta að draga úr sektarþunga 
hinnar drýgðu syndar. Synd Pétrs minnkar ekki í augum 
hans — lærisveinsins — við það, að frelsarinn fer svo mildum 
höndum um hann á hinum sára bletti. Hún vex þvert á móti 
í huga hans út af því að svo mildilega var á henni tekið af 
meistara hans. Hann haföi víst aldrei sárar fundið til út af 
syndaeymd sinni en nú, er hann var aö svara spurningum 
Jesú um þaö, hvort hann elskaði hann, jafnvel ekki á skír- 
dagskvöld, þegar hann eftir afneitanina þreföldu nýafgengna 
og eftir að Jesús hafði til hans litið gekk grátandi út úr hallar- 
garðinum í Jerúsalem. Á yfirboröi sögunnar ber ekkert á því, 
að þar sé um neina synd eða syndajátning að rœða. En viö 
hvert orö, sem frelsarinn segir, titrar sál lærisveinsins af sárs- 
auka syndameðvitundarinnar, iðrunarinnar og heilagrar löng- 
unar eftir því aö geta nú framvegis reynzt drottni sínum og 
sjálfum sér trúr til enda. ,,Símon Jónasson!“ Jiannig á- 
varpaði Jesús hann í því hann hóf samtal sitt viö hann í þetta 
sinn. ])etta var gamla nafnið hans, sem hann bar áör en 
Jesús kvaddi hann sér til fylgdar forðum. Hann nefnir hann 
ekki með postulanafninu Kefas, Pétr, hellubjargiö. Hann 
hafði fyrirgjört þeim heiörstitli með því að falla frá á freist- 
ingartímanum. Út af hinni skýru og alsönnu trúarjátning 
þessa lærisveins hafði Jesús gefið honum þaö há-viröulega 
auknefni. þar var bjargið, sem kirkja hans skyldi reist á, og 
þar skyldi hún standa óhagganleg til eilífðar, hvernig sem 
myrkraöflin œddi á móti henni. En nú var þetta andlega 
bjarg brotið og bilað. Með því nafni varö lærisveinninn ekki 
nefndr nú, — ekki fyrr en hann eftir hina opinberu aflausn 
hefði að nýju verið settr inn í postula-embættið. Frelsarinn 
snertir undir eins hinn sára blett í sálu hans meö því, að á- 
varpa hann með hinu upphaflega nafni hans, því nafni, sem 
minnti á hinn gamla, náttúrlega innra mann hans. En sárs- 
aukinn vex enn meir út af spurningunum, sem fyrir hann eru 



4i 


lagðar, meir og meir meö hverri spurning. ,,Elskar þú mig 
meir en þessir?“ Hvort myndi hann ekki út af þessari spurr,- 
ing meS sárum sting í hjartastaö minnast þess, er hann rétt 
eftir kvöfdmáltíSar-samsætiS á göngunni meö Jesú og læri- 
sveinunum hinum út í grasgaröinn Getsemane í heimskulegu 
sjálfstrausti kom meS þessa yfirlýsing: ,,þótt allir hneykslist á 
þér, skal eg þó aldrei hneykslast á þér. “ Og enn fremr :,,þótt 
eg ætti aö látalíf mitt meS þér.skyldi eg þó aldrei afneita þér. “ 
Gat hann nú komiö meö viölíka yfirlýsing um staöfestu sína í 
trúnni? þoröi hann eins og nú var komið aö játa því, aö hann 
elskaöi Jesúm meir en þeir hinir? Nei, ekki meir en þeir. Aö 
bera sig saman viö þá og þykjast mestr—þaö gat nú ekki kom- 
iö til mála fyrir honum. Hann vissi þaö svo vel, aö enginn 
hafði hrasaö eins og hann.enginn syndgaö eins mikiö og hann. 
Ef samanburð skyldi viö hafa, þá var hann vissulega þeirra 
minnstr og síztr, óverðugr til aö vera postuli, óveröugr til aö 
kallast lærisveinn. Og þó — þrátt fyrir allt og allt — elskaöi 
hann Jesúm enn—-og aldrei eins heitt og hjartanlega eins og 
nú, eftir hina stór-syndsamlegu hrösun. þaö vissi hann svo 
vel. Jdví gat hann meö engu móti neitaö. Svo svarið hans 
upp á spurning Jesú hlaut þá aö veröa þetta: ,,Já, herra, ]?ú 
veizt, aö eg elska þig. “ Hvaö mikið 'nann elskaöi hann, aö 
hve miklu eöa litlu leyti þeirri elsku væri að treysta, þaö 
myndi Jesús vita miklu betr en sjálfr hann. Áör treysti hann 
sjálfum sér, sinni trú og sinni elsku Jesú til handa. En nú 
er þaö sjálfstraust horfiö. Nú er hann auömjúkr. Allt hans 
traust' nú á Jesú. 

þegar menn lesa þennan guöspjallskafla, sem skýrir frá 
samtali Jesú og Símonar Pétrs, á íslenzku eöa ensku eöa ein- 
hverju ööru nútíðarinnar tungumáli, þeirra allra aö minnsta 
kosti, sem eg þekki nokkuð til, þá dylst mönnum nokkuð af 
fegrðinni og angrblíöunni, sem skín út úr samtalinu á hinni 
grísku frumtungu nýja testamentisins. þegar Jesús spyr læri- 
sveininn: ,,Elskar þú mig?“ og lærisveínninn svarar: ,,Já, 
herra, þú veizt, aö eg elska þig“, þá eru hér í frumtextanum 
tvö orð, talsvert mismunandi aö merking, en bæöi útlögö eins, 
útlögö meö orðinu ,,elska“. Annað orðiö viöhefir Jesús, þeg- 



42 


ar hann leggr spurning sína fyrir Pétr. þa 5 táknar elsku í 
œösta skilningi, trúarlega, guðlega elsku. Pétr veit af því, 
a 5 hann elskar Jesúm, veit af því eins vel og því, að hann 
sjálfr er til. En aö segja þaö, aö hann elski Jesúm í þeim háa 
eöa djúpa skilningi, þa 5 áræöir hann ekki. Hann velr annað 
orö, sem líka merkir elsku, en lægri tegund af elsku, að eins 
mannlega elsku, eins og þá, sem er á milli jaröneskra vina. 
Að hann elski Jesúm í þeim skilningi, það er hann alveg viss 
um. Meira þorir hann ekki aö segja. Samtaliö kœmist nær 
því, sem það er á frumtungunni, ef það væri þannig þýtt á 
vora tungu: ,,Elskar þú mig meir en þessir?“ — Svar: ,,Já, 
herra, þú veizt, að mér þykir hjartanlega vænt um þig. “ í 
annað sinn spyr Jesús eins og áðr — aö því undanteknu, aö 
hann sleppir samanburöar-orðunum ,,meir en þessir. “ ,,Elsk- 
arþúmig?“ Svar eins og áör: ,,Já, herra, þú veizt, aö mér 
þykir hjartanlega vænt um þig. “ En þegar Jesús spyr í þriðja 
sinn, þá skiftir hann um orð, spyr með oröinu, sem Pétr haföi 
komiö með: ,,Símon Jónasson! þykir þér hjartanlega vænt 
um mig?“. þá angraðist Pétr af þvf, að Jesús skyldi spyrja 
hann svo í þriðja sinn, sem verðr enn þá skiljanlegra, þegar 
menn vita, aö nú haföi hann skift um orð. því þaö var eins og 
frelsarinn efaðist um, að játning Pétrs um þessa lægri teg- 
und elskunnar honum, Jesú, til handa væri einlæg og áreiðan- 
leg. Og hann svarar — ekki í stórmennsku og ekki í reiði, 
en í sterkri geðshrœring, iöranda sársauka dýpstu auðmýk- 
ingar: ,,Herra, þú veizt allt; þú veizt, að n.ér þykir hjartan- 
lega vænt um þig. “ — Hér birtist Jesús dýrðlega í verkinu 
scm hinn góði hirðir. Hér sést speki sú og kærleiks-nar 
gætni, sem æfinlega ræðr í afskiftum hans af syndmœddum og 
náðarþyrstum mannssálum. Svona fer hann að því að reisa 
þá viö, sem falliö hafa og mœna iðrandi eftir guðlegri hjálp. 
Svona er hann, en þótt ósýnilegr sé, andspænis yðr öllum, 
sem hafið samskonar tilfinning út af hrösunum og yfirsjónum 
liðinnar æfi eins og Símon Pétr og þráið í sömu átt og hann. 
Svona gott er að vera hans lærisveinn. Svona dýrmætt er 
það að trúa á Jesúm Krist. 

Svo mikil er kærleiks-nákvæmnin frelsarans á þessari há- 



43 


tíðlegu og há-alvarlegu stund, þegar hann er aS veita læri- 
sveininum syndfallna opinbera aflausn, aS aldrei nefnir hann 
synd hans á nafn. En engu að síSr er hún þó stööugt í huga 
þeirra beggja. Pétr hafSi þrisvar afneitaS Jesú. Og meö til- 
liti til þess spyr Jesús hann þrisvar, hvort hann elski sig. Og 
fær líka í hvert skifti játanda svar upp á þá spurning. Frels- 
arinn spyr yör alla, brœör og systr, að hinu sama: ,,Elskar 
þú mig?“ Og ef þér í hjartans alvöru svariS honum eins og 
Pétr, þá fullnœgir honum þaö svar bæöi sem syndajátning og 
trúarjátning frá yðar hálfu. Vel má vera, að kristindómrinn 
sé mjög ófullkominn hjá þeim eða þcirn inanni, sem þessari 
spurning játar í fullri alvöru. þekkingin á sannindum trúar- 
iunar af mjög skornum skammti, viljinn til hins góSa afar 
veikr, lífsforsjálnin lítil, lífsvinnan í mesta lagi aö eins hálf- 
verk, yfirsjónirnar tíSar, hrösunin margföld. En ef sá hinn 
sami maSr í hjartans einlægni getr gjört þá játning, aS hann 
elski drottin Jesúm, þá er honum áreiöanlega borgið. því 
hajin er þá eins víst á leiðinni til lífsins, vaxanda trúarlífs í 
guöi, eins og hiS byrjanda jurtalíf, sem sprettr upp úr jörö- 
inni aS vorlagi, á það fyrir sér aS þroskast meir og meir, eftir 
því sem lengra líör út á voriö. JjaS geta aS vísu komiS and- 
leg vorhret eins og vorhretin í náttúrunni. Og í þeim vor- 
hretum getr kaliö allan gróSrinn, sem sprottinn var áör fram 
sýnilegr fyrir manna augum. En haldist lífið í rótinni, þá 
þarf ekkert verulegt tjón af að verða. Og lífiö helzt alveg 
víst í rótinni, ef hjartaS býr yfir einlægri elsku til drottins 
Jesú. Slík elska er einmitt líf rótarinnar. Símon Pétr elsk- 
aöi Jesúm vitanlega löngu áSr en hann gjöröi þá játning, sem 
kemr fram í texta vorum. Hann elskaði hann frá því fyrsta 
augnabliki, sem hann kynntist honum. Og þó aö sú elska 
væri ófullkornin all-lengi, þá fór hún þó stööugt vaxandi og 
hafSi endrfœðandi og helgandi áhrif á líf hans. þaS spratt 
undir eins gleðilegr vorgróðr fram í lífi hans. Svo kom aS 
vísu hiS hræöilega vorhret fyrir í sögu hans, og þá kól akrinn 
hans. Trúin bilaði og hann flœktist í afneitunarsyndinni. 
Hann sýndist eins illa kominn þá og nokkur vantrúarmaðr. 
En af því aS hann þrátt fyrir þetta skelfilega andlega vor- 



44 


áfelli elskaði Jesúm, J>á beiö hann ekkert varanlegt tjón viö 
J?að slys. þegar vorhretiö var liðið hjá, tók nýtt líf mjög 
bráðlega að birtast á akri hjarta hans, enn þá miklu sterkara 
en j?að, sem áðr hafði sprottið þar fram, líf, sem engir kulda- 
næðingar og engir brennheitir sólskinsdagar myndi geta látið 
visna upp, líf, sem standast myndi í öllum freistingum, hvort 
heldr meðlætisins eða mótlætisins, — hið eilífa h'f frá Jesú 
Kristi upprisnum frá dauðum með sívaxandi og sífjölgandi 
sáluhjálpar-ávöxtum fyrir hann sjálfan oggjörvalla kristnina.— 
\hnr minn, ef þú í sannleika elskar Jesúm, þá þýðir það, að 
þú notar samvizkusamlega öll þau tœkifœri, sem þér bjóðast, 
til að auka þekking þína á guðs orði. ])ú kemr þá fram sem 
auðmjúkr og námfús lærisveinn hans. þú forðast syndina 
betr og betr. þú lærir að þekkja synda-eðli þitt betr og betr. 
þú vinnr hin daglegu skylduverk þín með meiri og meiri trú- 
mennsku. þú verðr strangari og strangari í dómum þínum 
um sjálfan þig, en vægari og vægari, nærgætnari og nærgætn- 
ari í dómum þínum um aðra. þolintnóðari, þrautseigari, auð- 
mjúkari, fúsari til þess að lifa fyrir aðra og þjóna þeim. Ef 
]?ú elskar Jesúm, þá umgengst þú hann daglega í huganum og 
myndin hans mótast á hjarta þitt og líf. Og það mót verðr 
skýrara og skýrara, svo að samferðamenn þínir á lífsleiðinni 
geta ekki stillt sig um að segja eða að minnsta kosti hugsa, er 
þeir horfa á þig: ,,þarna er áreiðanlega einn lærisveinn Jesú 
Krists, því þessi lífseinkenni geta að eins komið úr þeirri átt. “ 
þú ert til þess kvaddr eins og Pétr forðum að leiða aðra menn 
til lífsins, að vera andlegr sauðahirðir fyrir drottin. Til ]?ess 
eru allir kristnir menn kvaddir. þá skyldu hafa allir hér 
undirgengizt um leið og þeir staðfestu skírnarsáttmála sinn 
eða um leið og þeir létu innritast í söfnuðinn. Ef þessi lífs- 
einkenni birtast hjá þér, ef mót frelsarans er sýnilegt á lífi 
þínu, með öðrum orðurn: ef þú með sönnu getr sagt: ,,Eg 
elska Jesúm Krist“ — þá ert þú þegar orðinn slíkr drottinlegr 
hirðir, jafnvel þér sjálfum ósjálfrátt eða án þess þú veitir því 
neina verulega eftirtekt. En vanti þau lífseinkenni, og það 
mót, og þá elsku.þá verða ailar þínar tilraunir til þess að rœkja 
hirðisskylduna kristilegu algjörlega til ónýtis. 



4 ? 


Undir eins og Síinon Pétr haföi svarað fyrstu spurning 
Jesú um það, hvort hann elskaði hann, og svarað henni eins 
og þér-heyrðuð játandi, þá segir Jesús við hann : ,,Gæt j?ú 
lamba minna. “ þegar svarið kemr upp á spurninguna í ann- 
að sinn fram borna, pá segir Jesús : ,,Hirð þú sauði mína. “ 
Og þegar svarið kemr í þriðja sinn, þá segir Jesús : Geym þú 
sauða minna. “ Með þessum orðum gjörir Jesús tvennt í 
einu : Hann veitir lærisveininum opinbera aflausn, og hann 
setr hann aftr opinberlega inn í hirðisstöðuna, postula-embætt- 
ið. það er víst ekki svo að skilja, að lærisveinninn eigi með 
því, sem honum er hér boðið, að fœra frelsaranum sönnun 
fyrir því, að hann í hjartans alvöru elski hann eins og hann 
játaði að hann gjörði. Auðvitað er það öllum heimi ómót- 
mælanleg sönnun fyrir elsku Pétrs á drottni, hve dýrðlega vel 
hann framvegis gætti hirðisskyldu sinnar. En Jesús þurfti 
engrar slíkrar sönnunar við. Hann vissi undir eins þá, að 
játning Pétrs var nákvæmlega samhljóða sannleikanum. það 
var satt, sem Pétr sagði við frelsarann : ,,þú veizt allt ; þú 
veizt, að eg elska þig. “ það að Jesús felr honum með svo 
skýlausum orðum hirðisskylduna bæði andspænis lömbunum 
og sauðunum, börnunum og fullorðna fólkinu bæði í bókstaf- 
legri og andlegri merking, það sýnir, að hann tók játning 
Pétrs um elskuna honurn til handa góða og gilda. Vegna 
þeirrar elsku vissi hann, að hér var maðr, sem óhætt var í 
alla staði að fela þessa erviðu og víðtœku kristindóinsskyldu 
á hendr. 

I áframhaldi samtalsins segir Jesús Pétri fyrir píslarvætt- 
isdauðann, sem hann á sínum tíma átti að líða. það var af- 
leiðing þess, hve samvizkusamlega hann gætti hirðisskyldik 
sinnar. þar sást bezt, hve mikil alvara honum var, er hann 
játaði j?ví, að hann elskaði Jesúin. Og þar sannaðist þetta 
orð Páls postula : ,,En vér vitum, að þeim, sem guð elska, 
verðr allt til góðs. “ Líka önnur eins stórfelld hrösun og sú, 
er lcorn fyrir Pétr, getr orðið mönnum til góðs, verðr þeim 
öllum til góðs, sem elska drottin. Hin dýpsta auðmýkt og 
hin sterkasta trú — þegar það hvorttveggja birtist í lífi krist- 
inna manna upp úr öðru eins syndafalli og Pétrs, þá er sýnt, 
að allt getr orðið og á að verða mönnum til góðs. 



4 6 


þá cr Pétr hefir fengiö aö vita um sín forlög—píslarvætt- 
isforlögin, spyr hann Jesúm og bendir á Jóhannes: ,,Hvað 
verör um J>ennan?“ Jxiö er ekki nein léttúðug forvitni, sem 
]?ar ræðr. Mjög fjarri því. J)aö er elska hans til þessa fé- 
laga hans, sem leggr honum spurninguna í munn. Umhyggja 
eöa jafnvel áhj'ggja fyrir framtíð þessa vinar. En hann fær 
ekkert beint svar frá drottni upp á ]?á spurning. Drottinn 
vill halda því máli á huldu fyrir Pétri og öllum. J)aö eina í 
svarinu, sem auðskiliö var, er þetta: ,,Fylg þú mér eftir. “ 
J)að þýðir : Ef þú fylgir mér eftir, þá er öllu óhætt ; þá getr 
þú treyst mér, trúað mér ekki að eins fyrir sjálfum þér, heldr 
líka fyrir þessum ástvini þínum og öllum öðrum, sem þér 
þykir vænt um. jpýddi þetta fyrir Pétr og þýðir það enn fyrir 
alla sanna lærisveina drottins Jesú. 

Fylgið Jesú eftir allir. þá getið þér varpað allri áhyggju 
yöar upp á hann, drottin yðar og frelsara, — líka meö tilliti 
til ástvina yðar. 


Ný bók um ísland. 

,,ísland um aldamótin“ heitir bók eftir séra Fr. J. Berg- 
mann, nýkomin út í Reykjavík. ])að er ferðasaga—saga um 
ferð höfundarins til fslands og um ísland sumarið i899árúm- 
um 320 blaðsíðum. Bókin er prentuð í prentsm. ísafoldar, með 
skýru letri á góðum pappír, og, að fáeinum prentvillum frá- 
skildum, prýöilega útlítandi. í stuttum forinála gjörir séra 
Friðrik grein fyrir því, hvað þaö einkum sé, sem hafi komið 
honum til aö rita bókina. ,, Mig langaði “—segir hann—,,til 
að láta ferðasögu mína leggja brú á milli landa“,—,,láta 
myndina—af landinu, fólkinu og lífskjörum þess, sem eg hafði 
fiutt með mér að heiman—vera þannig, að kærleikrinn milli 
Vestr- og Austr-íslendinga eildist og skilningrinn á þjóðlífs- 
baráttunni yrði ljósari. “ Og enn fremr segir hann : ,,Eg 
hélt það gæti ef til vill verið nokkurs um vert í bókmennta- 
legu tilliti, að til væri mynd af landi og lýð, högum og háttum 
nú um aldamótin, dregin upp af íslendingi, sem verið hefir 
fjarlægr fóstrjörð sinni tuttugu og fimm ár og kemr svo heim 
með einlægan vilja til að skilja það, sem fyrir augun ber, og 
skilja það á bezta veg. “ 

Bókin er í seytján þáttum eða kapítulum, og má undir 
eins af fyrirsögnum þeirra þátta sjá, að höfundrinn kemr víða 
viö. þetta eru fyrirsagnir kapítulanna : Austr um hyldýpis 
haf, í Noregi, Danmörk og danskt kirkjulíf, Koman til Reykja- 



47 


víkr (synódus, latínuskólinn), Alþing, Hjá guðfrœöingunum, 
Ritstjóraspjall, Öldungatal, Hvernig er höfuöborgin í hátt, 
Austr um land, Eyjafjörðr, A hestbaki, Andlegr vorgróðr, 
Austr að Stóranúpi, Höfuöból í grennd viö höfuöstaðinn, 
Framfarir, Kristindómr j?jóðar vorrar. 

Höfundrinn segir rœkilega frá austrförinni, ferðinni héð- 
an að vestan til íslands, en minnist ekkert á ferðina hingað 
til baka frá íslandi. 

Að því er snertir ísland sjálft, talar hann lang-mest um 
fólkslífið þar, fremr lítið um náttúruna eins og hún er eða 
birtist aðkomnum áhorfanda. Útsýnið í Eyjafirði og náttúru- 
fegrðina þar minnist höfundrinn j?ó talsvert mikið á og gjörir 
]?að ágætlega. })ar hefir blóðið runnið til skyldunnar. því í 
Eyjafirði er œskustöð séra Friðriks eins og mörgum er 
kunnugt. 

Hvervetna kemr fram í bókinni mjög hlýr hugr til íslands 
og fólks vors J?ar heima, og samfara J?ví hlýja hugarj?eli skarpr 
skilningr á lífsbaráttunni )?ar bæði líkamlegri og andlegri. Óg 
óefað verðr bókin til J?ess, eins og höfundrinn vill, að íslend- 
ingar austan hafs og vestan fœrist hvorir öðrum nær, styðr að 
brúarlegging milli landanna, sem hvorir um sig búa í. 

Sá )?áttr bókarinnar, sem ,,Ritstjóraspjall“ nefnist, er 
eingöngu um ritstjóra ,,ísafoldar“, J?á Björn Jónsson og 
Einar Hjörleifsson. Enda er nú ,,ísafold“ svo sein kunnugt 
er aðalblaðið á íslandi. 

I ,,Öldungatali“ er minnzt á Pál Melsteð, sagnfrœðing- 
inn, og konu hans frú þóru Melsteð, dr. Jón þorkelsson, fyrr- 
veranda rektor latínuskólans, Halldór Kr. Friðriksson, fyrrum 
yfirkennara, og konu hans, séra Benedikt Kristjánsson, fyrr- 
um prófast í Múla í þingeyjarsýslu, Benedikt Gröndal, skáld- 
ið, sem höfundrinn þó ekki kynntist neitt persónulega, þor- 
björgu Sveinsdóttur, hinn alþekkta kvenskörung, frú Sylvíu 
Thorgrímsen (ekkju Guðmundar Thorgrímsens, kaupmanns)—- 
og, J?ótt ekki sé þar um gamalmenni aö rœða, þau Ólavíu Jó- 
hannsdóttur og dr. Jón þorkelsson hinn yngra. 

I þættinum ,,A hestbaki" segir af ferð höfundarins úr 
Eyjafiröi í Skagafjörð og þaðan vestr eftir Húnavatnssýslu, 
inn í Strandasýslu, upp úr Bitrunni yfir Snartatunguheiði ofan 
í Gilsfjörð og út í Ólafsdal, og ]?aðan síðar yfir Dalasýslu 
þvera, yfir Bröttubrekku og til og frá um Borgarfjörð. 

I þættinum „Andlegr vorgróðr“ er minnzt á hið kristi- 
lega stúdentafélag í Reykjavík, en þó einkum á missíónarstarf- 
semi Friðriks Friörikssonar, sem nú er oröinn prcstr við 
Laugarnes-spítalann, á meðal barna og unglinga þar í bcenum, 



48 


Mest talar höfundrinn unr kristindómslíf þjóðarinnar, 
gallana á J?ví og framfaramerki j?au, sem ];ar eru sýnileg. þar 
næst um menntalífiö, meöal annars í sambandi við j?að, er 
hann segir um latínuskólann. Um pólitíkina í sambandi við 
aljúng. Býsna mikiö drepr hann og á atvinnuvegina og 
framtíðarhorfur landsins í því tilliti. 

Bókin er mjög skemmtilega rituö. Vonanda, að hún 
verði keypt og lesin almennt bæði í austrbyggðum og vestr- 
byggðuni íslendinga. 

Hún verðr bráðum til sölu bæði hjá höfundinum og ís- 
lenzku bóksölunum hér vestra, og vafalaust enn fieirum. 


Kirkj uj>in<4 í sumar. 

Hó.v með auglýsi eg almenningi í söfnuðum hins cv. lúterska kirkju- 
féla í >-.s ísl. í Vestv'neimi, að næsta — seytjánda — ávsþing félagsins. sem 
s.iirikvæmt ályktan síðasta kivkjuþings á að halda á Gimli í Nýja ís- 
landi, Man., verðr, ef guð lofar, sett þriðjudaginn 25. Júní þ. á,, eftir að 
þav helir favið frarn opinber guðsþjónusta, sem b.yvja á einni klukku- 
stund eftir hádegi. Ædazt er til, að allir kirkjuþingsmenn verði til 

altavis við þá guðsþjónustu. 

Sérstaklega verða auglýstu- fund'r, er halda a 1 sambandi við kirkju- 
þingið út af málum sunnudagsskólans og bandalagsins. 

°Á trúmálsfundi þessa kivkjuþings á að tala um syndina. Sóra Rún- 
ólfr Marteinsson heldr þar inngangsrœðu. 

Söfnuðir, sem senda fleiri en einn erindsreka á kirkjuþing, gæti 
þess. að útbúa hvevn þeirva með s'rstöku vottorði um lögmæta kosning 
hans, en láti sér ekki nœgja að senda sameiginlegt vottorð fyrir þá, er 
fyrir kosning hafa orðið. 

Winmpeg, 13. Maí 1901. Jón Bjarnason, 

forseti kirkjufélagsins. 


Iir. fón A. Blöndal, 567 Elgin Ave., Winnipeg, er féhirðir „Sam.“ 


,EIMREIÐIN‘‘, eitt fjölbveyttasta og skemmtilegasta tímaritið á is- 
lenzku. Ritgjörðir, myndir, sögur, kvæði. Verð 40 cts. hvert hefti. 
l-'æst hjá H. tí. Bardal, J. b>. Bergmann o. fl. 

ÍSAFOLD“, !ang-mesta blaðið á íslandi, kemr út tvisvar f viku allt árið; kostar 
í Ameríku $1.50. Halldór ö. Bardal, 557 Elgin Ave., Winnipeg, er útsölumaðr 

.VF.RDI LJÓS !“— hið kirkjulega mánaðarrii feirra séra Jóns Helgasonar 
ö'g Haralds Níelssonar í Reykjavik — til solu í bókavcrzlan Iialldórs S. Bardal 
í \\ innipeg og kostar öo cts. 

,KENNARINN“, mánaðarrit til notkunar við kri tindómsfrœðslu barna í sunnu- 
daysskólum og hein ahúsum; ketnr út í Minneota, Minn. Argangrinn, 12 nr., 
kostar að eins 50 cts. Ritstj ri séra Björn B Jónsson. Útg. G. B, Ijörnson 

,,SAMEININGIN“ kemr út mánaðarlega,12 nr. á ári. Verð í Vestrheimi: $1.00 
árg.; greiðist fyrir fram. —Skrifstofa blaðsins: 704 Ross Ave., Winnipeg, Manitoba, 
Canada. — otgáfunefnd: Jón Bjarnason (ritstj.), Friðrik J. Bergmann, Jón A.Blöndal, 
Rúnólfr Marteinsson og Jónas A. Sigurðsson. 

PRENTSMIDJA LÖGBERGS, — WINNIPEG. 



